Mamadu Jara JUUF 


Yari jamono 


Téere fent ` 


Roman en wolof 


Mamadu Jara JUUF 


Yari jamono 


Teere fent 


Ndakaaru, awril 2011 


Pour bien connaître l'Organisation Sénégalaise 
d’Appui au Développement — OSAD >, 
ses membres, ses activités, ses publications, 
visitez son site internet 
www.osad-sn com/ 


Dalal jamm ci dalub OSAD bi ci internet 
www.osad-sn. com/ 
dinga kam bu baax li kurél gi ëmb : 
way-bokk yi, yëngu-yëngu yi, téere yi 


© OSAD, awril 2011 
E mail : abd@orange.sn 


Téere bii, tudde naa ko sama yaay 
Soxna Faatu Ning. 


Mi ngi génn àdduna bésu 8 mars 2000 
Di bés bi Mbootaayu Xeet yi jagleel jigéen ñi. 
Mu mel ni dafa may fiaax ci gén fonk jigéen, 


Gen fas kéllëre ak fioom. 


May naan Buur Yalla teeru kook i ngéneel 


AAMIIN 


Duma fatte ci turandoo yi 
Soxna Aminata Jonn, 
Sama soxna si may muñal 
Di ma mufiloo, di ma mufile 


May gérém itam sama jigéen yi 
Ci dalub SUDES ak CSA 
Ku lim juum ! 

Japple nañu ma 
Te tanqamlu samay toof. 


Maa ngi beral loxo ci cant gi 
Soxna Aram Faal Jóob 
Ak ni mu séqal liggéey bi ci OSAD 
Ak IFAN SEEX ANTA JOOB 
Peccum liir bu neexee 


Ndey jaa téye ca wagg ya !!! 


PI 
Es 


Y37 
2044 


L'agence intergouvernementale de la francophonie a 
décerné à l'OSAD le 
PRIX INTERNATIONAL KADIMA 
POUR LA VALORISATION DES LANGUES 
PARTENAIRES DU SUD 
2001 


Domaine : Traduction 


Kurél giy màcc ci lépp lu aju ci làmmiñu tubaab, ñu naan 
ko frakofoni, ràññee na liggéeyu OSAD, looloo waral mu 
baaxe ko teraanga ju ñu tudde 
PRI INTERNASYONAAL KADIMA 
NGIR YEKKATI LÀMMIÑ YI FÉETE BEJ-SAALUM 
2001 


Waar wi : Tekki 


DALINU WAX JI 


Am réew, bu béggee jém kanam, lu muy doxal lu mu 
doon, faww mu di ko teg ci yoon, dégg ak njub di 
wéeruwaayam. 


Baat yii ma jukkee ci téere bii Mamadu Jara Juuf 
bind, ku mu neex ne, ñooy yuq giy daw ci yax bi ronu 
téere bi. Dafa mel ni, li yékkati xalimal bindkat bi moo di, 
xeex faawtéef yiy téqtal am réew, di réeral doom aadama, 
ba tax réew ma des gannaaw. 


Waaye bindkat tigi, dafay taafantoo mbir, jaare ci fent 
loo xam ne moom donn a koy moom, muy xaralay 
boppam. Loolu la Mamadu Jara Juuf def, te muy lu jafe. 


Nettali na ni addina yare Musaa Njaay, ab alkaati bu 
bon, dékke woon toroxal jigéen, ak jalgati yoon. Opp ju 
bon a ko dab, téral ko, yaq aw yaramam, ba mu mel ni ku 
jém ci néb, ca fa mu tédd. Maram Jóob ma Musaa Njaay 
toroxaloon, la Yalla delloosi, def ko ab yar, di ko ko yitte, 
ngir mu mandargaal woyof ak yiw yi warul taggook nit 
njaay. Ndax léegi jigéen jooju génn na ci mbugal ak gacce 
ya mu ko tegoon, ba soppeeku boroom xam-xam bu rey, 
bu yéeme, bu dara téwul. Te Maram Jóob moomu donn a 
ko mén a faj. Yaru Yalla a ngoog jaar ci loxoom. 


Mamadu Jara Juuf newul bërét rekk tëb ba teer, tàllal 
ngudd mi, ci yoonu xaralaam. Dafa doore ci mujjantalu li 
muy nettali, jëmsi ca fa mu tàmbalee woon. Moo tax muy 
lem, di lemmi, di lëmës, di nas, di nocci, di wër-wërlook a 
wliri, ngir kiy jàng li mu bind liggéeyloo xelam, ak yëgam, 
ba jeem a lëñbat fu mu ko jëme. Loolu nag mooy tax a 
tàqamtiku am mbind. Fàttewul it tooñ, cokkaas, cuq, ak 
reeloo, ngir Kam na ne, nagar ak bànneex ñoo and. 


. Téere bii, fonk doom aadama, te jiital ci jigéen moo 
ko sabab. Ndax kat Mamadu Jara Juuf dafa ne jigéen 
Yallaa ko tànn def ko mu di waxandeem. Kon kay mooy 
reenu bakkan. 


Séex Aliyu Ndaw 
Sulet 2001 
Ndakaaru 


Musaa, fi mu tëdd, yëre yaa ngiy siit ngir ñaq wu, 
sumboo na ko. Xar-kanamam gi di tàkk, gët yiy bas- 
basi, ñaq wi jaxasook rongooñ yi. Li ko yóbbe lii lepp, 
di metit wu tar, yaram wu booloo sefu ko, tey saf 
bennab taab bu ñor te tëe bënn. 


` Metit wi buural na cér yépp ba foo laal mu awu ci 
xol bi. Ayu-bés a ngi nii, Musaa demul gannaaw-kër ; 
làmmiñ wi newi na ba fees gémmiRñ gi, tuñ yi di fett, 
lex bu ci nekk di saf xaal bu root ba fees dell. 


Foo tollu, onk ngay dégg, ak < mas-sa doom, 
muñal leegi mu jeex >. Muy baat yu doon tukkee ci 
ndey ji, ngir dëfal xolam. Kookoo ngi toog dëgmu, 
léeg-léeg mu sanni ko bet, wiccax bopp bi. Kolam 
fees na waaye mënul jooy, sañul jooy, warul jooy ! 

Doom ji sonn na, amatul kenn ku ko taxawu. Fii 
mu tollu tembe, li muy yëg moo raw metitu mat ndax 
yaakaar ji dëddu na ko. 


Noonu, xelu yaay Absa daw fu sore. Muy fattaliku 
coono ya mu daj ci néeg baayu Musaa. Masu koo 
bañal dara, bu ganaar di sab mu jóg, nekk ciy bëgg- 
bëggam ba xaaju guddi. Noona la dëkkeek boroom 
këram ba xéy jébbal ko Boroomam, di Boroom bi nga 
xam ne mooy géej, te yool yii di walangaan yépp ci 
lañuy sotteekuji. 


YA 


Tuumaa xas tegu ci deru jigéen, waaye wax- 
dégg liggéeyam ci néegub séyam, bu wallusee doom 
ji, kon lii dina teggiku Musaa. Ax! Ndekete yoo nit 
xeeb na xal, mu lakk sa dagga ! 


Ndaxam, lu dul benn du ñaar, saa ndey ne woon 
nama: 


— Absa, sa doom ji amul ub xol. Yaa ngi koy 
boyal nib sébb, waaye boo ci teelul jêg dina la indil 
njekkar. Bu ko defaa, ma ni ko « yaay daal yow jaaxal 
nga ma. Ci yow donn laa gise maam juy bañ ab 
sétam. Man benn doom jii rekk la ma Yalla may, yow 
kepp a ko dese ci maam te nanguwuloo fo ak moom. 
Benn-benni mellentaan yi muy dugal ci sa yére yi ñu 
di la matt, lu mu lay wàññi ? > 


Bu ko defee, soxna sa, Yalla na ko Yalla yérém, 
te taas ma ci barkeem, dal ma ne: « Absa, lii di 
njebbat, faqikoo ci man, moo su ma ko bañee lu may 
bégg ? Ki la ne sangul a bégg sab taar ! 

Gune gii nag, duma yar ci moom loo xam ne 
elleg giraawaali la lay jural. Seetlu nga kii bu baax ? 
Muus mu ndaw, mu fadd, nga ni muus yi danoo 
lakkale. Ginaar gi tostan, muy faat cuuj yi, nga ni cuyj 
yi ñooy tilimal kér gi! Doomu jaambur bu taxawaalu, 
mu duma, walla mu nangu yéfam te bu la ndeyam 
akksee nga naan nafu la musal ci seen gémmiñ yi. 
Barilewuloo ba noppi, ku nekk bégg nabb aw 


| 


a | — = 


lammifiam di la tuddal benn bi la Yalla may! Gis nga 
nag doom, maa la jur, di la waññi ba nga mel ni ma 
génal. Nga dugg ci néegub séy te gacceeloo ma benn 
yoon. Boo yaakaaree ne sa doom a la gén ba fi sa 
ndey jaar ak yow ba tax la di nit, doo ko fa jaarale, na 

| la woor ni dina doon ab dof, jaarale la foo sañul woon 
jaarale sa ndey ! Yérmande Yälla nag, xaj na fu ne, 
waaye li ci kanam rawul i get! Man duma la 
gaatngaal lu faaw ndax maa leen bokk jur. Waaye 
samay waxi tey, lu mu metti metti, nanga ko natte yar 
ya ma la daan dóor démb, ak a xas, ak a saaga ngir 
tey jii nga di nit njaay ! Nanu liggéeyal éllég, te éllég 
kat, mooy Musaa mii. Baayam talu ko de! Ma ngay 
daw deppäs ak a topp banneexub séetam ! > 


Baat yii dey, wax-dégg metti woon na ci dégg, 
waaye tey jii ñu ngi riir ci noppi Absa yi, di jaxase 
xelam, tey saf jam-jami puso ci xolam. 


Téraayu Musaa bii, meññent la bu, tóor-tóor ba, 
wonees na ko ko, mu gémm ne du ko gis. Waxees na 
ko ko, mu fatt ay noppam ne du ko dégg ! 


Soxna saa nga tédd barsag waaye tey ji ab 
yaram a ngi lawwi ndoddu doom ji, mu mel ni Absa 
Fay jéggi na metitu mat, dellu di gone gu jigéen gu 
ndaw, ndey ja dékk di ko kacciri ngir ñàkk a farloom 
cib liggéeyam. 


Naka noonu, mu dawal bëtam fa Musaa tédd. Béréb 
baa ngi tooy xipp, te moom ci boppam, amul kattan 


9 


gu mu ko toxale, amul kenn ku ko japple. Ñaw-ñawi 
mbubb maa ngiy xëtt ndax ay newo yu matal cëram 
yi, tey yokku waxtu wu ne. Garab gu ne, ndey ji 
nàndal na ko ko. Xeetu saafara su ne, mu diw ko 
waaye lu ñów rekk mel ni tooke, yaram wi di gën 
funki, metit wi di gën tar. 


La yaay Absa dese woon ciy ndimo ak i takkaay, 
lépp joxe na ko ciy weexal ngir doom ji jóg. Wallaay 
xolu ndey a yaatu ba mu men muñ lepp, ñeel 
doomam; waaye Absa jaar naak Musaa fu jaroon mu, 
ba ko ni ko ñépp bàyyee, te kon tey jii, kookii dina gën 
wéet. 


Xeetu gàcce gu ne, doom ji teg na ko ko, muy 
muñ rekk. Kas na ko, saaga, soog koo door bés, ci 
kanami peccargoom. Loolu lepp, mu jeggal ko, ngir 
jàpp ne meru way-jur xajul ci doom. Te wax dëgg it, 
diggante boobu, dees na ko misaale nen ak xeer... 
Tey jii, ndab li taaje, añu loolu lepp la. 


Waaye nag, ceeñeeru yaakaar tukkee na 
Géejawaay, tàbbi cib xolam. Sëriñ Nuuru, seetkat bu 
mag bi mu mujj a gis nee na ko lii, xeetu ngelaw la, te 
alkaati lay faral d japp. Moom ci boppam du ko Taj, 
kon nag du jël alalam, waaye dina ko yebal ci soxna 
su ñu naan Yaama. Kooku daal, amees na yaakaar 
ne bu giseek moom soxlaam faju. Soxna Yaama nag, 
bésub talaata lay faral a faj, moo tax fàww nga teel a 
dem ndax kër ga day fees dell. Fu nekk la waay di 
bàyyikoo di ko seetsi. 


10 


Céy kër Yaama ! fi de la bêt yem. Altine ci guddi, 
daanaka bala hoo nodd gee, dina fekk nit ñi di how, 
benn-benn, jóge fu ne. Ñii yore laago bu yàgg, 
yaakaarees ne mën na ci dara, ñii metit wu mu mën a 
doon, ñii aw tiis ak ug jaaxle ci seen dundin, di ci 
: sakku ag leerlu, mbaate ay haan walla yeneen xeeti 

` péxe. 


Buntu kér gi moom, daanaka ab luuma lay doon. 
Gisees na fa xeetu njaay mu ne. Nii aw fam lañuy 
jaay : kafe Tuubaa ak mburu, cereek soow, ceebu 
jën, nen yu ñu bakal, dk Boom seen. Nee saam nañu 
seen cuuraay, xeetu caq yu ne, soccu sump walla 
dimb. Jaaykati téere yaa ngi fii. Xasaayidu Sériñ 
Tuubaa walla Allaaji Maalig, woyu sériñ Musaa KA, 
Aadi Ture mu Faas. 


Fii daal la bet yem. Te nag fu mbooloo daje, 
saay- 
saay si am fa yoon. Waaye nag fii mom, dootoo fi 
degg cacc. 


Waa gox bi, keroog ba ñu jàppee ñaari sàcc ya 
faj leen pajum dof ba leegi, ñi ci des kenn nettaliwu 
leen ko. Xanaa kay dangay gis ku ñów, jaxasook nit ñi 
ba yaakaarees ne dafay fajusi, fekk mu ngi xaar ku 
jaaxle mbaate nga yàkkamti, ba mu jaay la béréb, nga 
wuutu ko fa, mu taxawaat feneen, tey nég keneen. 
Gisaan nga leeg-leeg, goor guy jeem a takk ngoro ci 
taxawaay bi. 


11 


P 


Waaye li lay won ni soxna Yaama am na ag may 
moo di, leeg-leeg, kenn ci bëkk-néegam yi génn, 
taxaw xaacu : < Soxna Yaama nee na ñaar ñooñu di 
nun-nuni, la huy fexe, nañu ko naseji feneen. Béréb 
bii, yiw la fi santaane, ak maandu. Ku ko ci déggalul 
nag, lu ko ca fekk, moo xam >. 


Bu ko defee, ñépp ne tekk, ku ne yéemu. Soxna 
si kay am nag may. Gisaan nga mu tollu ci néegam 
ne mayleen kooku bàyyikoo béréb sàngam, mu agsi, 
sonn na lool ! Gisaan nga kuy dugg, ñaari ponkal 
yenu ko, te bu ko soxna Yaama nee tegg i yoko, buy 
génn, mooy segil boppam jéego yu deger. Yàlla daal 
mooy kariim. Moo di tab bu dul jeele, te fu waamew 
ngëneelam jublu, ku fa agg yeemu. 


Seetal ma soxna sii rekk ! Daaw-jéeg, fii la doon 
jaay caaf ci marse sàndika, bu ko bopp mettee mu 
naan ay doom, walla fu ne, mu ñaanlu fa. Tey jii fu ne 
la doomi aadama di jógeek soxla, fekksi ko ngir 
yaakaar bu, amees na ko ci moom. Wuuteek ba ñu ko 
fi jiitalee di pes mu jëm polis, tey waat naan li ñu koy 
laaj, xamu ca dara ! 


Ndaxam de booba, ay magi jëmm taxaw nañu, 
seede ne soxna Yaama, njub, yar ak teggin lañu ko 
mas a xamal. Waaye booba, ki jiite alkaati yi gëmm 
na, tek, ne gisul dara, déggul dara, moom daal li mu 
matt dina ko dog. Te xas na jàpp ne Yaama bu dul 
sacc, di ndeyu sacc, walla 


12 


gr” 


xaritam, te Emmeri mooy Maalaw ! Boon nag sacc la, 
te ab sàcc kenn du ko yërëm ak a suturaal. Bu góor 
baak bu jigeen baa ca yem. Boo dee seet say, bu 
jigeen baa yees, ndax kenn da ko dul fooge loolu, ba 
di am lenn loo koy moytoo. Moo tax ku mu jekku 
jekkali la ! Aywa ! Dóorleen ñu dem ! Pénc mu ñu 
romb, Depp di naqarlu mbir mi. ` | 


Menn mag mu toogoon cib keppäaram ne leen : 


— Alkaati bii dey, laal na laalaake. Waat naa ne 
bés bu ko àqi ndaw sii dalee, dina bëgg a mel niy 
moroomam, mu të ko. Lii nag, maa leen ko wax te li ci | 
kanam rawul i gët. 


Kii mu digaaleel di ko toroxal nii, deful dara. Ku 
yàgg ci àddina mbaa nga xam nit dëgg-dëgg, dina la 
wóor ne soxna sii, géej la. Li lay musal a ngi ci biir 
waaye itam, li lay sànk a ngi ci. Yàlla nag moo xam. 


Yaama kay, ku ko ne jàkk xam ne am na lu mu 
àndal. Boo xoolee xar-kanamam, li lay jëkk a yéem 
moo di leer gay tukkee ca jë ba. Xam naa, weexaayu 
gët yi jéggi na dayo. 


Moo tax dangay yaakaar ne dafa fuddën xefam yi. Ku 
dendale ñuulaayu xefam yi ak gët yi gën a set wóoru 
ceeb, faww sam xel dem ci bëyit yu sosoo ci sëriñ 


13 


Aadi Ture ma juboon Makka, dékk bu sell bi, mu di ko 
saamandaay < aw melax gu ne melxet cim yaral >. 
Lépp lu tukkee ci moom, tàbbal wegeel ci bépp xol, 
ba kenn du tal a seetlu taaram bi muuraay bi mu 
dëkke abadan mënul a nëbb. Wax ji and ak jëf ji, lepp 
sell. Lu ci nekk, ag teey la koy defe, di ko benn- 
bennal ba dara du la ci rëcc. 


Bu nee sigget xool la, foo jaar sa yaram daw. Mu 
mel ni moom ci boppam, am xët lañu ubbi ci 
kanamam mu di ko jàng, bindees ci say jaar-jaar. Te 
la muy gis, dafa koy tudd ca kow, di la ko fattali. 


Nit ñówaan na fa moom, mu ni ko yow mënaluma 
la dara. Alal ju lewul jii nga dëkk di lekk, mooy génn 
ci sa yaram. Kayitu këri jaambur yii ngay foqarci di 
dajale lu mu lay jariñ ? 


Yow kër yi lu ñu bari-bari ci benn kepp nga mën 
fanaan. Mënuloo réy pexe mukk ba nekkandoo ci 
ñaari kër. Kër gi lu mu réy réy c: bennub néeg ngay 
fanaan. Tee nga yem ci li la Yàlla may, muy li lew, 
nga ba ñeneen ñi ak li ñu yelloo ! yow sax, lu la dugal 
ci lekk alalu jirim? Li nga def ëpp na xamuloo! 
Boroom bee lay yar nii de ; man, mënuma ci tus. 
Sam paj ci yow la aju. Loo moomul, ba ko fa. Saa su 
la doole jayee ba nga jël loo moomul, dina génn ci sa 
loxo ciy anam yu la dul noppal. 


14 


Dara jotu la nag, say toof a la dab. Nanga dékke 
tuub, te ba lu bon ! 


Gisaan nga ab jeeg bu ndaw agsi, toog, sänni ko 
fiaar-fukki dérém, mu ne fabal sab xaalis, lii setul ba 
ma di ko laal. Yow xanaa ménuloo bayyi góor OU nga 
topp te takku la ? Yaa ngi lor sa bopp, di lor sa 
njaboot. Gisaguloo dara sax ! Li la dal nii, ay xas la, 
duma yi agseegul. 


Soxna sii kay, boo ko dee seeti, na la wóor ne 
doo 
ku dëng, ak loo doon doon kilifa, dafa la koy xaañ ci 
kanamu fépp, sa daraja detteelu, nga jêg ak sa 
gàcce. Dootuloo fa mén a wax lu saf; dangay mel ni 
ku daanu ci sareet. 


Ab xale bu jigéen ay toog ci wetam, di ko japple | 
cib liggéeyam. Dañoo mel ni ay kal. Kam naa kooku | 
ab sëtam la war a doon. Neme na ko lool. Léeg-léeg | 
mu ni ko : 


— Yaama Jóob, yow kii rus na de ! Xanaa | 
mënuloo di sang nit ñi sutura ? Ku how rekk nga wak | 
ko lu mel nii ci kanamu ñépp ? Ax, yow daal déedéet 
nag ! 


Bu ko defee soxna si ne ko : « may ma jamm 
gone gii, nii jaruñoo suturaal. Ku def sa lu bon te 
nébboo ko Yalla sunu Boroom, ana lu ñu la koy 
nébbale nit Ai ? > 


15 


Ku ci weet tooñ sa Boroom, tooñ sa moroom ba 
mbir fekk la ca, boo dikkee fii ma wax la ko ci kanamu 
Depp. Ku ko bañ, bu fi ñów. Ana luy loolu ? Dékke 
njaaxum ba noppi bëgg a jaay magaama ci kow doomi 
aadama yi... Xanaa nga teggi ma, waaye bu ñu dajee, 
dinaa la weer ba ñépp xam ne tekkiwuloo dara, ñu 
mën la moytu. Xanaa xamoo ne yàqkat a ngi ci biir 
nit ñi, bu ko nit ñi xamoon, rëcc ci ay pexeem yu bon? 
Yàlla na nu Buur bi musal ci saay-saay bu am daraja. 
Waxees na sutura, nde moo tax Yàlla, Kowaange gi, 
sàkk bëccëg ak guddi, bir ak biti, 
leer ak lëndëm... Waaye nag, newul ñu làq saay-saay 
si ba ñu dëkk di fitnaal nit ñu baax ñi, te dara du leen 
ca fekk. 


_ Waaw, yaa ngoog, nit haa ngoog. Dinga fi mas 
a wax nit lu mel nii, mu door la am këmëx ba nga ni 
lànjan. Bu boobaa, na fekk ma am jëkkër ju baax ba 
séyi fu sori, xam ne doo fa mën ñów di woyaan loo 
poosee. Sa gëñ vi moos, boo bàyyiwul wax nit 
musiba, dees na leen boor. 


— Waay-waay gone gile ba ma ! Sa làmmiñ wi ni 
saatu, gisuma gan goor a lay heme ba di la takk. Kam 
nga ne yow, boo séyee ginaar a sax bëñ. Cim ! sa 
ñaawaay bu réy. Jëkkër joo xam ne balaa am, man 
maa jël sama alal jepp neexal ko te naan sarax ma 
takk ko, xam nga ne duma la woyaani. 


16 


Bul dégg seenub xuloo ba tax nga di ca dugg, 
kon danga cee des. Soxna Yaama, ku ko seetlu, xam 
ni fi mu teg gone gi, tegu fa sax peru bëtam bi. Dafa 
di kay, dañoo yabante, seen xuloo yooyu di xumbal 
bereb bi, te it di dalal xel yi. 


Bu dul koon loolu, ab selaw yàq ko, ndax ñi fi 
daje, toogaayu jaaxle lañu toog. Ku ci ne, am na lu la 
metti, walla lu la tiis ba tax la how, waaye soo xasee 
ronu mbaar mi, yaakaar dugg la ngir kóolute ga ñépp 
am ci jigéen ji. 


Na fekk nag nga wóolu sa bopp, sellal sa jëf nde 
boo dee ku setul, du ca am benn lag-lagal. 


Soxna si, Yàllaa ko sol li mu àndal. Ku dee ba 
noppi dekki, fàww nga am loo indiwaale. Keroog ba 
ko alkaati yi dóoree ba tëral ko ca tefes ga daw bàyyi 
ka fa, yaakaaroon nañu ne ab néew dootul jóg mukk 
ci addina, bay dem tirbinaal di seede. Te nag, 
daanaka ab néew lañu fa waccoon. 


Ñu wër ci dëkk bi, yéene, di ko jeebaane, naan 
am na jigéen ju rëcce ca kaso ba, dafa ñuul, am 
taxawaay. Ba ñu ko mujjee gis, mbubb mu mboq la 
soloon. Njaaxum la def ba noppi daw. Ku ko gis, walla 


nga mën caa joxe ay tegtal yu woor, dees na la jox ab . 


neexal bu duun. 


17 


in 


Ba fajar di kar, hu ne ndaw sa feefi na. Ay saay- 
saay la dajeel, fiu dogaale ko, def ko naka-su-dul- 
noonu, ba mu faf ca faatu. Néew ba, ñun ko fekk ca 
tefes ga, na ko ay mbokkam jeli, te jaare polis fey la 
mu fa yàq. Keroog, dékk bépp a riirandoo, màbb, wuti 
polis. 


Xale yu góor yi ci koñ bi ne mukk, Yaama Jóob 
du dee cig maaliforo. Loolu bu amee, benn alkaati du 
fi dese bakkan. Jigéen jii, juddoo ci gox bi, yaroo fi, 
séy fi ba jur fiy magi jëmm, kenn masu koo xamal ag 
njubadi, ñu bëgg a ñów teg koo bii tuuma, ba mu di ci 
hakk bakkanam ; lii dey, bu amee, kon tey jii sëg ya 
dana bari ay gan. 


Seetal ma rekk, diggante xàcceek door, ni ci 
Yalla laxase yërmandeem, ba lépp ne tekk ! Meneen 
ndiiraan jógati. Ndekete Yaama, ba ñu koy teg ci jaat 
ji la tisóoli. Ña ko doon yëkkati, xaw nañoo daw, ba ko 
fa. 


Waaye ñu takk seen fit rekk, ñii naan kii kat 
deewul, ñee naan ka dee woon, dekki na. Ba fii mu 
tollu, kenn amu ci lu leer. Yàlla kepp a xam. 


Soxna si ci boppam, boo ko laajee, mu ni la 
xamul sax ci lu mu nekkoon. Buur Yàlla, ay mbóotam, 
kenn mënu caa dugg ba buural ko. Xanaa kay, ku ko 
soob, mu won la ci as lëf. 


18 


Jigeen ji nag, ñàkkul am na lu mu ko ci won. Li 
wóor daal, moo di, ba mu ca jógee la ko ay mbir 
feeñu, muy nettali lu mu fekkewul, di digle ay sarax, di 
teggi aw tiis ci nit. 


Teewul nag, njub ga ñu ko xame woon, naka 
jekk, ne ca moom ba tax ku mu gis ag njubadi ci yow, 
daldi wuñni sa sutura. 


OT, 


Jakkaarloo Musaa Njaay ak Yaama Joob, ña ko 
fekke, ba léegi dañoo yeemu ci mbiri Boroom bi. Naka 
lañu teg jarag ji ci romb-jaan bi, mu mel ni ñaq wi ko 
sangoon, xooj ay yëreem, dees koo fomp ba mu set 
wecc. Yëre yi wow konn diggante simili ak saala. 
Terewul nag, su ko jigéen ji nee jàkk, xool ko ciy gët 
yaram wépp rafandoo. Mu walbatiku laaj ndey ji. 


— Nga ne kii fu koy metti ? 


Kooku ne ko : 


— Kii kat fépp a koy metti. Foo laal ci yaram wi, 
mu ne foofu la. Kawari bopp bi sax, antanu ko fii mu 
tollu. 


— Yan garab nga ko daan jox ? 


—Lu ne ! Loo xalaat ci xeeti per yi waa kér 
doktoor di joxe rekk, naan na ko. Lu ne diwoo na ko. 
Ma boole ci, fu ma dégg ab sériñ, walla fajkat, dem 
naa fa. Xeeti saafara, reen, sunguf, béjjén, laar, cawri, 
lu ci xel daj rekk, jéem naa ko. Noonu laa dékke ba ni 
ma dajeek Sérifi Nuuru, mu yebal ma fi yow. Jog naa 
xaaji guddi, dox naa njolloor, dox naa njél. Li nga may 
gis nii, may néew doole yépp, bootloo nanu ma ko, 
ma wér guy Ndumbe Jóob juróom-fiaari yoon. Yobbu 
naa ko ron daqaar ga ca yoonu Mbaadaan, wen ga ca 
buntu Mbalamson, sang ko fa, téral naa ko ci gentu 
xorondom. Waaye lu ma ci def rekk, mu mel ni metit 
wi dafay gén a tar. 


21 


Waxtu woowu tembe, fekk na Soxna Yaama 
déggatul woon la jigeen ja doon wak. Xanaa kay dafa 
ko bàyyi rekk muy tuuru, di yebbi la nekkoon cim 
xelam, ngir tiis wu rey wi mu làmboo. 


Moom ci boppam, la mu yenu woon a gén diis fopp, te 
mënagu koo wax. Su nee jàkk yaay Absa, gis cër yi ni 
ñu rase, yax yi ànd ak siddit yi ne fànn, gët yi xóot ba 
mënees na ca sotti kaasu ndox muy dox te ndox ma 
du siit. 


Ku gis kii kam ne sonn na, te doom ju bon kepp a 
ko yóbbe jii fitna. Ndey ji, wax-dëgg bonul, ku baax la 
sax. Dafa di rekk, rattees na nag wu ñuul, génne ca 
meew mu week tall. Kii kat, yërmande feel na ko. 


Waaye bu Yaama xoolee Musaa rekk, xel ma 
walbatiku muy yëg, moom ci boppam, ay butitam na 
ñuy lëmbaajoo. Yooya jamono, Musaa itam dina yëg 
lu mel ni ay kàcciri yuy tukkee ci Yaama, di làwwi 
deru yaramam te kenn xamul. Ndaxam ku ko seetlu 
gis muy gaññ, di bittarñiku, di ñenkaliku... nga xam ne 
mbir a ngiy xew ci suuf. 


Li jarag ji di lott lepp, terewul, ba mu agsee, 
xàmmee na Yaama. Ax ! Yallay tey jii du baale walla ! 


22 


Naka lañu jakkaarloo, ñoom ñaar ñépp, seen xel 
dafa daje ci xew-xew yu, amoon na fi ci at yale ñu 
weesu. 


Bésu keroog dafa yemook ñuy waajal tamxarit. 
Marse Sandikaa rëb, ba mel ni tuq su bënn saañ ba 
réer. Foo sànni mbattu mu tag. 


Yaama Jóob sob ba dee, ne dootul yem ci 
njaayum gerte caaf. Daldi teg taabalam, tay cereem 
teg. Pot fukki dërëm, saam ay yu-sewam : batañse, 
kaani-xeeñ, jaxatu, ambi kombo, yéetu Jiwaalo, gejju 
xal, netetu Neematabaa ak ñoom seen. 


Mi ngi ne ngéej teel a noppi ca njaay ma, ba dem 
taali reer. Xam na ne bu ca jubluwul du am lu ko nees 
nde Daba ma ca kër ga amalul kenn njariñ, lu dul wax 
ju bari. 


Moom daal yëgul dara ba dégg ku naan < Mi ngi 
nii ! > Mu siggi janlook ñeenti alkaati yu geetaru, yor 
seeni liif. Ki ñu naam Musaa Njaay, te dëkk bépp di 
ko móolu di muslu ci moom, moo leen jiite woon. 


Moo daldi joxoñ, jëmale ci Yaama, ki ci des këf 
loxob soxna si, bif, mbagg mi di waaj a summeeku. 
Te naan ko : < jógal yow, naaféq bi. Mën nga noo réer 
ci dëkk bi ? > 

Naka noonu, Musaa daldi wéq taabal ja, njaay 
ma jaxasoo, ñépp naan lii lu mu doon ? Moo lii lu mu 
doon ? 


23 


Yaama Jóob moom, gén a jaaxle ñépp, moom mi 
yégul, tinul, ay alkaati how sempi ko cib liggéeyam, 
yeew ay yoxoom ba ñu ne nodd ci kanami nawleem, 
jiital di door te naan ko bu ñu àggee nga xam. 


Moo lu muy kamati ? 
Li ñu ko xas def rey na gor su ne. 


Keroog, dékk bépp a faq, wuti polis, ku nekk 
naan ` < lu xew ? > Nee jubal kéram, fekk jékkér ja fa 
mu toog Du di ko ko wax, mu tiit ba saaga, naan leen 
`< sama jabar masul a toof bay jooteek alkaati. Mbas 
ma seen lammif yi >. 


Ndaxam de booba, ay alkaati teg nañu loxo ci 
jabaram, futti ko ba mu ni dunn, yeew tank yi, bopp bi 
di lang. Léeg-léeg, kenn ci foom, te muy Musaa mii 
tédd, ñów wéq ko ci ndigg, te naan ko : < na nga def ? 
Noo gise njoowaan gi ? » 


Léeg-léeg ñu jél am ndox mu bon, wex xatt, daldi 
ubbi kanamam, sotti ko ca. Foofu nag addinaam day 
tukki. Mu boole metit, nagar ak gacce. 


Ana lu yées fab li nga kam ne moo di suturas jigéen, 
war a doon suturas doomi aadama yépp, nga daldi ko 
wuññi ba noppi di ko fowe ? Yagg ci addina taxul nga kam 
walla! Man Yaama Joob mii, ku ma ne woon béréb bii, 
di mandargaal yoon, ak kaaraange aji-jub, mênees 


24 


— 7 


na fee indi jaambur bu deful dara, toofiul kenn, waccul 
yoon, teg ko yii metit yu tar te du am fenn fu mu ko 
jooye ! 


Waaye nag Yalla moom gémmul nelawul. Delloo 
naa samay mbir ci Boroom bi, xamees na ne mooy 
Ahkamil haakimiina. Moo xam jaam bu nekk nattu ya 


“mu ko teg, ak la mu ca namm. 


Boo dee seet sax, fii dootuñu ay nit. Xel ma leen 
doon wuutale ak bayyima déddu na leen. Nu di ay 
xott yuy kayan-kayani ci biir nit Ai, lu leen romb ñu fél 
ko ba keroog ñu naan gurub sukk, xamees ne jot 
nañu seen téb-tébeen. Lii donn a tax ñu,àttan a def yii 
fiaawtéef te seen yaram du daw, du raf. 


Wax dégg, nit ku am xel ku mu doon, bu 
yékkatee lu mel nii, jéme ko ci jigéen, faww xelam dal 
kenn ci ñatti jigéen ñi ko séq. 


Muy ndeyam ja ko jur di daj lu ne, di mufi lu ne, 
ba mu mën a jóg sol dalli baayam, mu yem kepp ciy 
tankam ; ak jabaram ja ca kér ga, di ko muñal, di ko 
japple, fu mu lakke ca all ba mu di kér gi muy serloo : 
ak doom ji mu jur teg ko fu mu tegul kenn, nangul ko 
lu mu nangulul kenn. 


25 


Kam nga ne ku yekkati lu ñaaw jëme ko ci jigeen, 
sam xel dem ci ñatt fii faww nga seetaat sa bopp, 
dellu gannaaw, ndeem nit nga. 


Ki ñu naan Musaa moo ci raw. Moom bu dee lelli 
sa deru yaram sax, dangay gis na muy bànneexoo ci 
saw metit. Waaye naa wakkirlu, te ñaan Boroom bi 
mu kàttanal ma ba, nii, bu ñu dee jêl sama bakkan 
itam, duñu dégg ub onk bu bawoo ci man, walla ñu 
gis as rongoñ su toqe ci sama bët. Waat naa ne bés a 
ngi ñów ci bés yi, ñeel ku nekk ci ñoom... 


Ax ! ku ci xamoon li lay yoot, dinga bàyyi li ngay 
yoot walla ! Billaahi, foogoon naa ab Tubaab kepp a 
sañ a teg nit ku ñuul wiiw njas. Déggaan naa sama 
maam di nettali ay metital yu daan xew jamonoy 
noteel, ba ma naan ko déet nag, maam bóoy, yaa 
ngiy yokk. Xanaa kay dangaa bëgg a xoromal rekk 
waaye xam nga ne loolu nit du ko def. Bu ko defee 
mu ne ma lu ma tudd rekk, la ma wacc a ko yées. 
Moom kay, sama doom, nit a bon ci moroomam rekk 
waaye li ñu daj, Yàlla na leen ump ba fàww. 


Fee maam Mbaaxe tëdd ca sëgu Betuwaar dey, 
ku ko yee ba mu jóg fekk ma fli, may lang te ay 


mañuul wékk ma fi di ma def jii jëf ju ñaaw... 


26 


— . 


Ax ! Kuy xam, kam nga ne réew mii, mbokk 
jarifiatu fi dara, nde kon gittax du xamb suuna. 


Musaa moom, keroog dafa meloon ni ku ñu 
xabtal. Lu metti lu mu jéem, jall ci lu ko raw, te ménul 
wax kenn, gii coxorte fu mu ko teg. Ba ay pexeem 
jeexee takk te gisul jigéen ji gaññ, ca la ko tekkee, 
téral ko, daldi ko jabaroo ba noppi, ne ñi ci des ku 
nekk nga def ni moom. 


Noonu lañu ko jäppoo, ku jaar jox sa moroom. Nii def 
ko ngir xaje donn, fii ne fekke cér la, hii seen xol bañ, 
seen yaram nanguwul, waaye safiufioo weddi seen 
kilifa. 


Ba fu ca noppee, fekk na jant so, jigéen ji 
yégatul dara, gisatul dara. Déggatul dara. Céram 
yepp bayyi, foo laal mu ri lappax, ni las. Foofu nag, 
titaange dugg leen, ñu gis ne jongoma ja ñu doon 
metital, di ko toroxal, summeeku na bu yagg bayyil 
leen fa ab néew. 


Noonu lafiu ko gaddoo, maaseek marax mi, dem 
ba ca tefes ga, ne ko fa tegg, daldi wafifieeku, fu ne 


“flu taxaw, te naan Maram Jóob lañuy seet, ne kooku 


dafa récce ca kaso ba ñu ko dencoon. Daw na and ak 
l6ndém gi, kenn xamul fu mu jaar. 


27 


Ba coow la duggee ci noppi Badu Njaay, jekkeru 
Yaama, data daldi fëgg buntu kër Komiseer, ne ko wax 


jot na. Kooku ne ko serin bi dal-lul, lu di say tank ? 


— Man maa di Badara Njaay, boroom këru jigéen 
jooju sa nit ñi tuumaal, jàpp ko tëj, te leegi ñu ngi 
naan rëcc na, kenn xamul fu mu duqg. Yow nag, yàgg 
naa dégg ñuy bàkk sag njub. Moo tax ci suba ba tey, 
kenn déggul sama baat. Dama ne rekk Komiseer Jen, 
xamaleesu ko ay caaxaan. Doonte ay nitam juum 
nañu ba teg tuuma ci sama deru jabar, moom, dina 
def liggéeyam na mu ware, te kon dina raxas Yaama 
ba mu set wecc, ndax xam naa ne du sàcc du fen. 
Maa ko wax, sama baat ca kow. 


— Waaw lu ko tax a daw nag ? Moom sax kenn 
tëjagu ko woon. Ci néeg bi ñuy laaje rekk lañu ko 
waccoon. 


— Komiseer, waxuloo ak gone. Boo ma nee jakk 
vam ne maa la mag fuuf. Yaa ma sut nag am njang ci 
xam — xamu nasaraan, waaye taxul ma dib dof. Bët 
du yenu waaye xam na lu bopp àttan. Fii ma tollu, 
mën naa laa waatal ñaari mbir. Benn bi mooy yow ci 
sa bopp, gisaguloo Maram Joob, xamoo lu mu 
yendoo ca polis ba, doonte yaa fay kilifa. Bi ci topp 
moo di, Maram, maa ko yar, xam naa ne bu ñu ko 
doon rey itam du tax mu fen, du tax mu daw. Donnul 
daw, te it du jikkoom. Na la sa nit ñi wax dëgg gi balay 
mbir di ëpp i yoxo. Lii kat moo doon samay tànk. Maa 
ngi dem ! 


28 


D ` 


WA 


Goor gi dem na lu yagg, taxul Komiseer Jen jóge 
fa mu toog. Ma nga sox gënnam ba mu fees, jafal ko. 
Su guuxee ba lex yi fees dell ak saxaar, mu daldi ko 
xër ca kanamam, janlook moom, mel ni ku koy 
seetaan, lawtanu xet wi topp ci. Dégg naa tóxkat yu 
naan xetu póon mi dafa neex. Man dey cuuraay a ma 
ko dàqal. 


La mu ne déjj lépp nag, taxul xel ma toog benn 
béréb, lu ne, làmb na ko. Moo tax bi mu nee jàkk 
Badara, xam na ni kii du nitu caaxaan, te la mu ko 
wax, nekk na lu dëggu ci moom. Rax ca dolli, tànk yli 
góor gi doxsi, daanaka dafa luqi ab lancam. Wànte 
loolu, waxtaanu biir la. 


Kàddu yii, dégg na ko, déggaat ko ci bëccëgu tey 
ji. Ña mu tannoon ca gox ba, ñu di ay noppam ci 
pénc yi, te kenn rafifieewu leen, seen nettali am na fu 
mu daje : Yaama ku jub la, amul caaxaan, li ñu ko jiiñ 
defu ko ; du jikkoom. Te sax kenn dafa xamul lu ñu ko 
jiiñ ba war koo njoñ, di pes mu jem polis. 


Ña mu yilif Aépp nag, Musaa rekk a ko ci jaaxal. 
Bu xasee piinal bëtam bi, caay-caay gu ne ñeme na 
ko. Bés bu Yalla sàkk, mu dugg ci giraawaali. Te lu 
mu dugg, men na caa génn, ñeneen ñi des ca. Bi mu 
fi mujjee def tojaange nag, wax naa ko lu leer. Ne 
woon naa ko lu mel nii, bu amatee, dees na la futti. 


29 


Ab alkaati du buuse bay fab yaramu jaambur di ko | 
daggate. Buuse yi sax fu ngi yem ci nag yeek xar yi... 


Nuul biir kat ménul a weesu lii ! Yow bala ngaa bég daal 
jél doomu aadama, di ko metital ! 


Waay-waay ngoor sile yaq na deru alkaati yepp. 
Waaye gifi naa ne, bii yoon, bu dee moo jalgati yoon, 
duma ko aar. Dinaa ko jébbal fia ko ittewoo, fu def la ca 
war, te bu boobaa yoon dina dal ci kowam bu baax. 


Li muy mébét lépp, seetluwul ne fatte naa fey tele 
bi. Te wax dégg, lañu cay wone, doonte am na solo, lef 
jaaxal na ko ca. Ubbite péncum réew mi lañu doon 
wone. Ndawi réew mi, ku nekk di wax sa itte. 


Moom nag, alkaati la, yoon mayu ko mu politig. 
Xanaa lii waral, doxalinu way-politig yi jaaxal ko tey 
kenn menu koo wax luy tax am xelam nangu làämmiñu 
jaambur wi ñuy jéfandikoo ci mii pénc. Yow nga ne doo 
lu dul ndaw, te nuni neen la, ci turu waa réew mi ngay 
wax te bégg a dékk di lakk nasaraan. 


Balaa xolam di gén a jeex nag, mu dajeek Mawdo, 
ba kooku ne ko: 


— yow itam xam nga ne xalaat yay jib foofu kenn 
menu koo tudd ci sunu làkk yii. Faww ñu wax ay tubaab. 
Te sax boo dee seet bu baax, vam ne tubaab rekk lañu fa 
mën a wax, ñépp dégg ci, ngir pénc mi dafa dajale joolaa, 


30 


` wolof, pulaar, soninke, màndinka. Ci biir séeréer si, 
saafeen baa ngi ci, noon, ndutt, paloor ak ñoom seen. Te 
kenn ci ñoom déggoowul ak ki ci des. Tubaab rekk lañu 
mën wax, jotale Depp. 


— Man daal Jen maay dof bi. Nitu der laa, dëgg la 
waaye, terewul ma gis ne ba ngeen bëggee falu, 
soxla nit ñi dégg li ngeen di dige ba mën leen tànn, 
yooyu jamono, ci làmmiñi réew mi ngeen doon 
waxeek waa réew mi. Ana lu waral, bi dara desul lu 
dul doxal la ngeen dige woon, dungeen ko defe ci 
anam ya ñu leen ko joxe ? Du fii la ay nax ak i wor di 
tambalee ? 


— Waay yow soldaar nga, xamoo politig ! Loolu, 
ay waxi kàmpaañ la rekk, dañu doon sóob. Léegi nag, 
caaxaan jeex na, dëgg a des. 


Yooyi xeeti wax moo daan gën a metti Komiseer 
Jen, ndax dafay daldi gis ne, ña koy yenduloo àll, mu 
fay yenduloo ay woroomi kër di leen fa fanaanloo, bu 
kampaan xasee ubbi, ñooñu gëmuñu dara ca la huy 
wax. Lépp ci am po lañu ko teg. 


Lii bokk na ci li gën a yàq réew mi, ngir doxal fi 
yoon dafay daldi jafe. Moo tax bët bu set nit ñów di 
wax fullaam, yaakaar ne moo nekk ci yoon fekk tooñ 
na bu yàgg te xamu ca dara. 


Te sax, nu mu koy xame, gannaaw àttey réew mi ci 


Wiki. 


nasaraan lañu ko nas, bind ko teg. Ku mënul a nas- 
nasal as léf ciy tubaab, doo ci men xam dara. Yow 
daal, dangay doon rekk am xar mu dagg, buum ga 
réer. 


Te lii kat, fun fii lay yokk ub liggéey, ndak yu 
bari ci mbir yiy agsi fii, la koy lal, ñaare du doon ag 
teyeef, waaye ñàkk a xam lay doon. 


Nit ki day umple, yaakaar ne sañ na lu ne. Loolu 
law na ba agsi ci ñenn ci sunu alkaati yi. Danga ci gis 
kuy jalgati yoon, defe ni mi ngi ci dëgg. Bu nekkul ak 
kilifa gu am seetlu, di ko gindi, noonu lay dëkke ba 
keroog muy laal laalaake, bu ko defee, yoon dal ci 
kowam, moom mi waroon di sàmm yoon. 


Loolu, mooy yoot Musaa Njaay. Ba coow li jibee 
ba tey, ñówul fii wak ma lu mënees a degg. Ñeneen ñi 
daal ñooy ñów, te waxi kasaaw-kasaaw laa fi 
gisagum. Musaa, ndeyu mbill gi, mi ngi ne menn, 
waaye bukki wiiri wiiri jaari Ndaari... 


Liy firndeel ne Komiseer Jen sori woon na lool ci 
ay xalaatam, moo di doktoor Buuna duggsi na ci saal 
bi, taxaw tiim ko te yëgu ci dara. Ba mu ko tàppee ci 
mbagg, la ni bëret dawal loxo bi ci pooj bi, xarit bi ne 
ko doo ma fetal xanaa de ! 


— Waay mbër, xaw nga maa tiital kat. Seetetetet ! 
Man mii sori woon naa kat. Waaw na nga def nag ? 


32 


— Sonn ! Ana Kadi, ginaar gi, kam naa nelaw na 
bu yàgg ! 


— Kam nga loolu waay. Sa jigéen kay du wéttal ; 
bu jant bi di so, muy fàttey boram. Kii kay faww ma 
wutal ko rakk. 


— Toppal fale ! Silmaxa tal na leneen lu dul tëb i 
teen. Yow bañ nga ko sax ba booy naan attaaya, ci 
léwal bi ngay yem. Dootoo laal bi ci topp ndak ragal a 
tudd ñaareel. 


— Yaa gën a tey ne damay xumbal donn ! Moo 
aawo bu mel ni Kadi ku ko am, looy doye ñaar ? 


— Xoolal, kam naa ne goori Senegaal yaa ci gén 
a mokk pooj waaye loolu indiwu ma tey. Amuma 
toogaay nag sa gaa ni defati nanu njekkar. Moom laa 
la doon waxsi. 


— Looy wax nii ? Sama gaa ñan ? 


— Li ma wax mooy, Maram Jóob mi ñu naan dafa 
daw, sa nit hee ko def xeetu naawteef yu nekk, yu ñu 
ménul xalaat. Ba ñu demee ba foog ne dafa dee, fu 
dem sanni ko tefes, daldi daw. Fii ñu tollu nag, jigeen 
ji ximmaliku na bu baax, ma ngay fattaliku, di nettali la 
nu ko def polis. 


33 


an 


Men naa laa wak ni yag nañu addinaam, 
daanaka. Benn bêt bi, ragal naa ni dootul gis ; loxob 
càmmooñ bi, yax bee mokk rumbax. Ménees na ko 
bañ a dog, su peke amee, waaye fàww kon dinañu ko 
ci roofal ag weñ, mu wuutu yax bi. Ñu ngi seetagum. 


Li wóor itam mooy jigeen ji, su wattuwul, li ko 
dese cig dund, góor ci boppam dina ko génnaliku. Li 
ñu ko def ñaaw na, te loo ko laaj mu ne la du kenn ku 
dul ki ñu naan Musaa. Lii kat jéggi na dayo. Li ma ci 
xam nag, duma koo jéem a lag. Faww ma def sama 
liggéey, te wax itam li ci nekk, dëgg-dëgg. Yow nag, 
sama xarit nga, duma seetaan asamaan siy màbb ci 
sa kow. Moo tax ma ne, naa yolleeku, balaa coow li di 
jib, how yegal la li xew, nga teel a jël say matuwaay... 
Su ma sañoon daal, dangay sol yëre wolof, ñów nu 
dem nga gisal sa bopp. Boo ca jógee nag, seet nooy 
def ba mucc ci gii giraawaali, xewe sa kér. Fii mu 
nekk, jox naa ndaw si aw doom, mu naan ngir mén a 
nelaw. Dangay how jaare ca poot ba, nga gisal ko sa 


bopp. 


Cere joo gis, mbokkum séb la, waaye cóppóor a 
raw ! Buuna dootul rekk xaritu Mbay Jen ` paar fii, 
kay, raw nanu sax ay doomi ndey cig béggante ak ub 
déggoo. La koy firndeel moo di taawu Mbay Jen bu 
goor, ba mu ganesee addina, fekk ko bitim réew, 
Buuna dafa gaawantu jox xale ba aw tur. Mu dippee 
ko Baydi, baayu Mbay. 


Jabar ji sañul wax ngir kam ne ginnaaw bukki, 


34 


mbaar. Waaye Kadi xalaatoon na ni loolu du doon li 
gënal jëkkëram. Te muy degg it ndak ba Mbay nee 
cëpp ca dëkk ba, laataa muy gis ab taawam, ca 
Buuna la jubal ak ub meram, ni ko : 


— Buuna, tooñ nga ma. Ba may dem all, bàyyi 
laak sama kër, ne la ginnaaw Yàlla yaa ma doy ci 
lépp, lu la ci jubu doxale ko noonu, bul ma laaj sama 
xalaat ci lenn, yaay man, maay yow naka jekk, te tey 
la raw, danga foogoon ne damay ngistal ? 


— Déedéet. 


— Ana lu waral lii lepp nga kam ko ba noppi di 
yaakaar ne am na ci kow suuf benn mbindeef bu la 
gën a yelloo sama turu taaw ? Yow, lii nga def waroon 
nga xam ne du doon li gënal sama jabar, doonte sab 
jigéen la, sama baay, bu doon dund tey, du ko jubu, 
te man, ci sama jëmmi bopp, bëgguma ko. Waaw lu 
tax nga def ma jii jëf ? 


— Mbay, su ma neexoon, lii nga wax, maa tey 
laa ciy teg, dem ba la fii, ba xam. Ndax kon, danga 
may rey, walla dangay rey sa bopp ? Kon dangay 
tuddaat xale bi ? Waxal ! 


— Kon it duma ci def lenn. 


35 


in 


— Lu tax ? 
— Damay kam ne ëppuma la cër ci xale bi... 


— Kon kay wax ji jeex na. Yow ameeloo ma 
teraanga, danga maa lebal lu ma la dul fey mukk ci 
kérug addina. Fattalikul keroog ba goor gi génnee 
addina. Yow dangaa bayyi lépp ci samay yoxo, 
Kamal hepp ne yow, ñàkkuloo baay, man mii maa ko 
ñàkk. Juumuloo woon cig wet, ndax maak góor gi, 
bari na lu nu toog te fekkewoo, bari na lu nu waxtaane 
te xamuloo. Dafa ma mas di ñaax ci luy suuxat sunu 
diggante maak yow, naan ma : < buleen may 
seytaane poroxndoll bu mu mén jaar ba di leen 
féengale. > Tey ji, samam xel dem na ca waxtaan 
yooyu ma séqaan ak góor ga ci keppaaru mbaar ma 
mu sampoon ca lakkub ñàmbi ba mu amoon ci buntu 
dékk bi. Yow nag, Mbay, dangaa war a xam ne man 
ak yow faari jëmm lañu, di kenn nit, di mennum xel. 
Sam xel daq na nga jéloon liir bi tudde ko sa bopp. 
Samam xel dàq na man it ma tudde la ko. Amul xel 
mu ko mën a nangu, te man ak yow, gisuma lu Du 
xaajaatle ba di tax li ma dul nangu feel la, ma di ko 
nangul sama bopp. Su ma jélee sama taaw bu góor 
tudde ko sama baay di ko ko xoole, nga bégg a am 
loo cay wax lu dul sant Yalla, dinga ma toon, te ma 
am nagar. 


— Baal ma àq, maa juum. 
Seetal ma bii diggante rekk. Réew mi tas na tasar 


36 


waaye ngor jeexul. Fu ndox daa taa, boo demee fekk 
fa tepp-tepp. Ba ñaari xarit yi agsee, ba Komiseer Jen 
tiim Maram Jóob fa mu tëdd, la jóge ci moom kenn 
mënu koo wax. Dafa mel ni ku ñu dóor yet. Yaram 
wépp daldi nagam ci saa si. Lii kay kenn masu koo 
gis ! Bopp baa ngi newi, ñu bandaas fu nekk. Ser bi, 
ci kow ba ci suuf, deret la, te kenn xamul fu nàcc-nàcc 
feete. Léeg-Iéeg mu tëb, ñii naan metit wee ko jàpp, 
ñee naan xel meey dem ci yu bon ya ñu ko doon def, 
yaram wi di bañ, muy féqu, waral tëb yooyu muy tëb 
ci biir nelaw yi. 


Foofu nag, Jen dafa daldi xeeb boppam, bañ 
liggéeyam bi ci saa si, bëggatul lu dul bàyyi lepp, 
sàkki yeneen pexe. Fu muy waxeji lii ci kërug addina? 
Lii, amul lenn lu ñuy laam-laame, Musaa sañ na lu ko 
raw. Te fu ñu tudde Musaa, dinañu ko tudd, ndax moo 
yilif kooku, waroon di ko seetlu, di ko artu. 


Ndox xas na tuuru naam, waaye wii yoon, kenn 
du ko anloo bàq ! Ñi ko sómbi, bu leen yeboo raxas 
seeni koog te xam ne ñoo koy naan. Musaa moom, 
dees koy summi, tëj ko kaso. Lu ko moy, man 
dootuma séq ak moom liggéey bi. Jaral na ma dem 
ba gis njiital reew mi. 


Ñu mel nii, ñoo tax ba deru alkaati jaratul pikkini 
ci miim réew. Kuy seet dëgg, dinga xam ne alkaati yi 
mënuñoo bokk bon mboole-seen. Waaye lu ñaaw lu 
ñu leen jikkoole ba tax ñu di leen sikkal, dafa fekk am 
na ñenn ci ñoom ñu ko jikkowoo. 


37 


WW 


Kawma sax seeti kilifa gu mag gi lu mu may 
jariñati. Lu deme nii, am na fi, amaat fi, te mujjul fenn. 
Man ci sama wallu bopp nag, sah naa jél samay 
matuwaay, ba lu melati nii, kenn du ma ci tudd éllég 
ak sibbir. 


Noonu, mu ne wéréf, tagguwul sax xarit ba, 
daldi jaaraat ca poot ba, dellu kéram, ca la rédde 
bataaxal bii, te mu feeñoon ci yéenekaay yu bari ci 
réew mi. 


« Man Mbay Jen, di kilifa ci polis, nu di ma 
ràññee lim 03945/K, maa bind jéme ko ci njiitu reew 
mi, te di sakku ci askan wi, mu seede ma. Tey jii, am 
naa lu ma nagari ci samab liggéey, nagari ma ci sama 
bopp, te di lu ma nagari ci samam réew. Ba may 
sottal samam njang, tollu ci wut liggéey, dama 
jaayante woon ak sama bopp, jaayanteek samay 
nawle, fas yéene jarifi sama réew, ba mén a fey 
doonte asakay li mu ma ji ciy ngéneel. Ma tannal 
sama bopp méccem alkaati, ngir gém ne am reew, bu 
béggee jém kanam, lu muy doxal lu mu doon, faww 
mu di ko teg ci yoon, dégg ak njub di weeruwaayam. 
Keroog ba fiu ma jékkee solal yére yi, def ma kilifa ci 
kër gi, dama daldi yég ne liy diis ci samay wagg, 
raaya reew mi la, darajay askan wi. Kon su ma 
sagganee ba tarxiis, xeet wi dina detteelu. Ma fas 
yéene bey samaw sas, jariñ réew mi, bañ di kuy yem 
rekk ci jariñoo ñaqu askan wi. Di def fu 
ma tollu li ma war, te tegu ci njub, ci jom, ci 
ngor. Loolu lépp la koy ëmb, di ragal Yalla, ténku ci ay 


38 


digleem ak i tereem. Tey jii nag, gacce dab na ma 
ndax mbir mu, xew na ci kër gu, maa ko yilif, muy 
gakk-gakk bu men dem ba matale reew mépp, ci kow 
ñu di ko seetaan muy law. Ginnaaw béréb la fay ñuul 
a fay ñag, mënees naa wax ni fii tool bi bëgg a 
fiäggikkoo, man a. Kon dinaa nangu yoon dal ci sama 
kow, man mii waroon a taxawu sama waa kër ba ñu 
tënku ci yoon, woormaal doomu aadama. Bes niki tey 
summi naa mbubbi kiliftéef yi ma réew mi solaloon, 
jébbale sama jëmmi bopp ngir bañ a doon ëkk giy fatt 
yoon wi warees a jaar ba teg loxo ci képp ku aju ci 
man, te jalgati yoon...>. 


Nii la Jen ñàkke ab liggéeyam, wakkirlu ci 
Boroomam, ñii naan dafa dof, xalimaa ko jàpp, ñee 
naan ñi mena kott amuñu mbaam, ñenn ñi naan kii 
daal boo demee am na lu ñu ko dig ba noppi, mu ne 
fii di jinigal àddina. Moom mu xam li mu xam, wéeru ci 
ngoram. 


Mu mel ni ba muy def loolu, dafa xamoon ne 
Musaa, dara du ko fekk ci jëf ju ñaaw ja mu defoon. 
Te yenn yi nag, bu amee amati, dafa fekk ñi war a 
wax noppi, ñi war a jóg toog. Pattiiral jooju daanaka 
moo di sotle nit ki ci lu dul dëgg. 


Ndaw see ñu yag àddinaam nii, bu amul ab taxawu 
lool, lii du mujj fenn. Am réew muy tas nag, lii bokk na ci li 
koy màndargaal, ndax bu fii yaakaaree ne lu leen 


39 


neex def te dara du leen ca fekk, Dee gis ne yoon 
nekkalu fi ñépp, ku nekk dafay daldi jel ay 
matuwaayam, fas yéene fajal boppam. Loolu nag, lu 
nekk mën na cee juddoo. 


Waaye Jen xamoon na ne, bu doxalee nii, mbir 
mi dina jëm kow, coow li jib, bu ko defee, nëpp-nëppal 
toxu fi ba fàww. Moo tax ca ëllëg sa, pénc moo dem, 
bataaxalam bi lañu fa doon waxtaane. Ci saa si, ñu 
sos ay mbootaay yu taxaw ne mbir mi na leer. 
Bokkoon na ci ay jongoma yu tudde woon seen bopp 
< Mbootaayu Jigéen ak Jamono >. 


La tax ñu gën leen caa ràññee mooy dañoo jóg 
taxaw ne fàww ñu sargal Komiseer Jen, waaye itam 
ñi def jii jëf, feek yoon tegul loxo ci ñoom, duñu tàyyi, 
dinañu ko dox ci biir réew mi, dox ko bitim réew. Fu 
kilifa nekk, ñu yónni fa ndaw ; pénc mu ne, ñu lal fay 
waxtaan ngir képp kuy yeewoo ci réew mi, mbir mi 
doon sa mbiri bopp. 


Wax dëgg, Yaama Jóob du woon boroom alal. 
Jëkkëram it, loxo ba jotul gannaaw. Waaye nag, 
ñàkkul ab taxawu. Lenn tukkee na ci mbootaay yiy 
yëngatu, jëm ci samm àqi doomi aadama. 


Loola, mënees na koo wéer ci laabiir ak xolu 
yërmande, muy nite gu, am na ba tey ñenn ñu ko 
dese ci réew mi ; doonte nguuru baadoolo saxal na fi 
giiroo, ak bopp-sa-bopp. 


40 


Ee 
eg 
| 
| 


Li sedd na lool xolu Yaama, di ndimbal lu 
bawoo ci ay jaambur yu mu xamul, di def te Yälla tax, 
muy biral ne fu mbon taxaw di bakku, mbaax a nga ca 
wet ga di xaar. 


La genoon sedd ab xolam, woyofal metitam, far 
nagaram  daanaka, moo doon  taxawaayu 
dékkandoom ya. Népp mànkoo, di jenn jëmm, fu ñu 
woote ñu teew ndax kóllêre gu, fasoon nañu kook 
Yaama, jur cofeel ga hu amoon ci moom. 


Népp bokk seede mbaaxam ak teraanga yu, ji 
woon na ko ci digganteem ak ku nekk ci ñoom. Kale 
yu goor yi di fattaliku yakk ba mu daan bàyyi cib éttam 
guddi, hu tudde woon ko « boolu dof bi », te xam ne 
ca la doxandéem yépp doon reer. 


Ndaxam dey, bari alal taxul woon mu di ko def 
te it ku gis na mu ko daan suturaale xam ne du woon 
kuy ngistal, di wut aw tur. Dafa jéloon gone yépp, di 
seen ndey, ku ci nekk, mu def la doomu boppam, ku 
mu ci fekk ngay dugg ci lu dul noonu, mu woo la, 
waxtaan ak yow ci sutura, yedd la. 


Wax dégg, soxna sii, dafa rafet xalaat naka 
jekk, kenn yéenewu ko lu mel nii. 


41 


Nguuru baadoolo rekk nag, dafa doy nattu cim 
réew. Baadoolo kepp mooy det, nit ñi jiital la ci ngor, 
gënoo leen fenn, du ci juddu, du ci xam-xam, du ci 
mën-mën, mu daldi toog yaakaar ne moo leen gën. 
Mu daldi jël sàrti mbooloo mi teg fale, di doxe < maa 


tey. > 


Lee waral ay nit mën a def wépp xeetu njekkar, 
te dara du leen ca fekk ñu mel ni ñuy diiju askan wi, 
nit jóge fale, def lu ñàkk solo, ñu teg ko xeetu mbugal 
mu ne, ngir ñàkk bu mu ñàkk ub taxawu. 


Moom kay, nanga am ndey ci nguur gi, lu la 
neex wax, lu la neex def. Amuloo ko, neel patt, jàpp ci 
Yalla. 


Moo tax keroog ba ñu attee, ci kow suuf, soxna 
Yaama ak ñi ko defoon yii jëf yu ñaaw, ñépp dañoo jël 
seen bopp, delloo ci Boroom bi, gannaaw ba Yaama 
waxeek ña ko doon taxawu. 


Ndaxam keroog, ku dem fa mbaxane doone 
benn, dangay yaakaar ne kenn desul ci dekk bi. 
Dékkandoo Yaama Jóob yi, taskati xabaar yi, 
mbootaay ak kurél yiy sàmmoonteek àqi doomi 
aadama, ñépp a teew, làng gu nekk indiwaale say 
màndarga, di wone li tax ngay japple Yaama Joob. 


Amul kenn ku taxaw ci buntu àttekaay bi, te wone- 


wuloo sa pas-pas, ngir xeex ba ñi jalgati yoon, yoon teg 
loxo ci ñoom. Nenn ci ña fa daan faral di how, te jaay 


42 


rekk indi leen, dem nañu ba Gite seen njaay mi, far 
sax di ca maye, ndax kam ni lii kat, am nañu ca wali, 
te li dal Yaama Jóob jombul kenn, feek ñuy doxale 
réew mi < Yaa ma neex ! > 


Àttekat bi dafa ko ne : 


— Ayle-yéwén, li ngay tawat lu dëggu la, 
mandarga yaa ngi ne fànn, kenn mënu cee miim dara. 
Waaye amuñu luy firndeel ne Musaa Njaay ak i nitam 
ñoo ko def. Amul kenn ku dul yow ku mën taxaw 
seede ne gis na ñu koy def. Ginnaaw seede amul, te 
nun amunu benn firnde, yoon jàpp na ne Musaa 
Njaay aki ñoñam defuñu dara, kon kenn mënu leen a 
teg lenn. Àtte bii nag, waxtaan nanu ci sunu biir, laxas 
ci yërmande. Bu dul koon loolu, yow Maram Jóob, 
dees na la tëj. Dinanu la wacc nga ñibbi sa kër waaye 
fii ak ñaari weer, yoon teg na la ndàmpaayu fanweeri 
junni, feel Musaa Njaay ndak tuuma bi nga teg ci 
kowam, bëgg a yag deram, xañ kob liggéeyam. Lay 
jeex na ! 


Foofu nag dëkk bi xaw naa tas ci saa si. Ñépp 
fàq wuti àttekat bi, fas ko yéenee toroxal, ndax yabeel 
mënul weesu lii. 


Waaye fekk na ñu jël seent matuwaay ba rawale 
kilifa ga, suq ya des fa, jaxasook alkaati yi, ñu taxaw, 
nii joxoñ fetal, Nii xàcci seen ndell di xaar. 


Seetal ma yii misaal ! Dëgg a ngi nii ak yoxoy 
neenam, jàkkarlook safaanam, kooku laxasoo doole, 
téye ag ngànnaay te naan ko agsil ! Ndaxam dey, 
Buur Yàlla gëmmul, nelawul. | 


Maram Jóob taxaw, sant mbooloo mi, xamal 
ñépp ne mbir mi sotti na bu yàgg, ndax Yalla atte na 
ko ca Aras. Lu jar xeexoo bu mén a jur gaañante, jur 
yeneen xeeti fitna, amatu fi. < Yéen nag, gis naa ni 
ngeen ma taxawoo, te Yàlla rekk tax, ak seen 
mbaaxu bopp. Maa ngi leen di gërëm te di leen ñaan 
ngeen dellu ci seeni itte, seen jaan wàcc na. Li ci des, 
te nekk ci sunu kanam di ñów, nanu ko wacc ci loxol 
Buur Yalla. 


44 


Xanaa tey ji dey, ku fattaliku wari soxna si, gis 
toogaayam bii, mu jakkaarlook Musaa Njaay mi tedd, 
mënalul boppam dara... Yalla rekk ay Buur ! Ñaar hii, 
fa ñu jaar démb, umpul kenn ci Room. 


Yaramu Musaa lott na, waaye xel mi, lu okkul 
dérém dalu ko. Tey jii, mel na ni ku ñu yeew tank yi, 
yeew yoxo yi, daldi ko tër, ñàdd ko, jox Yaama Jóob 
gobar, ne ko bu la neexee rendil. 


Maram Joob di garmi. Xamees na ne, baaxoowul 
ku mu jekku jekkali la. Te it, bu dawalee bëtam ci 
soxna Absa, yëg metit wi kooku nekke, ak tiis wa mu 
làmboo. 


Ku xam coono bi ci ëmb doom juróom-ñeenti 
weer, xam ne metitu mat mëneesu koo dendaleek 
leneen, doom juddu, ñu ne ndey ji mucc na, Yalla jél 
banneexu takkandeer bii mu la jagleel, fare ko yale 
coono ak metit yu tar. 


Ax ! Jigéen ju sukk jur, gén a fonk ndeyam ni 
goor war a fonke baayam, ginnaaw ba mu sampee 
kérag boppam. Bu doom ju góor bonee ba tax koo 
faay aq ja mu ameel ndeyam, di toroxal jigeen, di 
wunni suturaam, moom Yaama, mu sañ a yërëm 
soxna sii toog, di ndey, ni moom, bopp bi ubu ràpp, 
mu dekke tiis wu ko mën a yóbbu àllaaxira te 
waxtoom du jot. 


45 


Noonu, mu daldi ne yaay Absa : 


— yow dey, sonn nga. Li nga daj lepp, bi gune gi 
juddoo ba tey, maa ngi ci ne jàkk. Wax dëgg, wàccoo 
nga ak moom. Dafa qi kay, kii moo dul nitu dara, jarul 
dara. Ku koy defal lu baax, mbaa nga di ko yërëm... 
Ax ! ... Xanaa kay ngir Yàllaak yow, sa tës-tës ji nga 
dëkke guddeek bëccëg, fu ne nga dem fa, lu ne nga 
dugg ca, sa alal jépp nga ñàkk ko ci kii nga xam ne ba 
muy wer, di Key, di gont, daawu la jox fiftin. Dinaa def, 
ngir Yallaak yow, ndax kii, li koy faj soriwul, dafa laqu 
rekk. Laajuma la dérém. Boo defee li ma lay digal, te 
bayyiwoo ci dara, sa doom dina wér balaa waxtu wii 
suba. Waaye bu éllégee ba yaram wi rees, nanga and 
ak moom ba fii, mu déglu li ma koy wax, mu tibb suuf 
teg ci sama loxo, ma sog koo ñaanal mu wéy. Lu ko 
moy, du taggoo mukk ak jangoro jii. 


* 


46 


PAJ MI 


Wolof yagg naa wax ni garab soriwul, data lagu. 
Waaye nag, kenn mënul woon xalaat ne feebaru 
Musaa Njaay bii, ak li muy metteek a yàgg, ndey ja 
daj ci lu ne, ñàkk ci alal ju kenn mënut a xayma, la 
koy faj nii la yombe. Du lu muy naan, du deret ju muy 
tuur, du alal ju muy saraxe... 


La yeemoon ñépp, ba tey jii, moo di yaramu 
Musaa ni mu reese, mel ni rekk manq bees ëfoon ba 
noppi, di bàyyi ngelaw li muy génn ndànk-ndànk, ba 
mu dellu na mu meloon. | 


Lii kay, kenn masu koo gis! Musaa, dees koo 
futti ba mu ne dunn, faari ponkal ngemb ko ngembal 
roof-roppi. 


Ba fajar di xar, fekk na ñu diri ko ba ca diggu sën 
ba, ca buntu dékk ba, téral ko fa.Wefi yi di ko biiw, xaj 
yi di ko baw, xeeti gundor yu nekk di ko yeeg ak a 
wacc. 


Lu gaaw gaaw, waa gox bi yëg nañu paj mi, fu 
nekk nit jóge fa, how di seetaan. Léeg-léeg naaxu tan 
naawe fale, wutsi ko yaakaar ne médd la. Te fi mu 
tedd, li béréb biy tilim, xet gi nagadi lépp, mënul a 
yéngatu, ménalul boppam dara. Bu dul woon ndiiraan 
mi, tan yi dal ci kowam bu yagg, te kon du ñàkk ñu 
gaan ko. 


47 


Foo tollu, coow li ngay dégg, mel ni kànkura bu 
feeñ Mbuur Coose ! Soxna Yaama da ko ne woon : < na 
la juróom-ñaari njegemaar sotti seen mbalit. Su lim bi 
matee, balaa yoor-yoor, yaay jógal sa bopp, taxaw. Bu 
ko defee, nanga jubal fii, bul geesu, bul àddu. Bul ubbi 
sa gémmiñ feek agsiwoo ci man mii. Bul tebbi dara ci lii 
ma la wax. > 


Ndaxam dey, ab sën bayreb boppam la àndal. Maa 
ko masul a seetlu, waaye xoolal ma lii. Jongoma yi gën 
a jekk ci dëkk bi, gën fee xay, bu ñu yeewoo, balaa ñoo 
am jàmm siyaaresi ko. Xanaa kay li ñu koy àddiyaale 
moo doy waar. Ku nekk, la nga bëggul ca sa kër, di lu la 
fay xatal walla muy yàq ub taaram nga koy indil. Waay- 
waay Yalla na Buur Yalla musal nu ci darajay sën ! 


Musaa, fii mu tëdd, mi ngi saf jasig ju matal. Ku 
now xëpp ko say mbuubit : benn, Datt, ñeent, juroom... 


Ba ñu waññee juróom-benni njegemaar te ba tey 
jarag ji yëngatuwul, ñépp ne tekk, am na ci sax ñu 
jotoon yëg ci seen bopp tuuti njaqare ndax yërmande ju 
leen dugg ñeel Musaa mi nga xam ne bu yàggul rekk, 
dëkk bépp a ko jéppi woon, yéene ko lii dal ko nii. 


Naka noonu, ñu seen kale bu jigéen bu yenu si- 
woom di temp, di ñów. Na muy doxe rekk, xamees na ne 
ndox a ci nekk, te bëggul mu pàllax ba benn toq tuuru fileek 
muy agg fa mu jëm. Nepp xàmmee Aliin, janqu joolaa bi 


48 


doon liggéey ci paasiyonu Sooda. Nu kam la ndox ma àndal 
: desitu ñam ya, waasintoor ak caaxoñ yu fanaan, ak 
yeneen xeeti butitu jën ak ñoom seen. Ñépp ne tekk, taxul 
nag xale bi tërëf, walla ay tànkam raf, doonte yëg na ni gët 
yépp a ngi tegu ci moom, xel yépp aju ci siwoom bi, ak li ci 
biir, ak la mu ca namm. 


Soxna Yaama tollu cib ëttam, ne sëtam bi: 
< cam ! Am na luy waaj a xew dey ! Su ma juumul 
dey, mel na ni Musaa Njaay, léegi mu taxawal 
boppam. 


Lii moom, bu ci génnee, dina xam ne jigéen dees 
koy ormaal. Waaye fii la may fekk. Sàllaaw, bu agsee 
dina dégg dégg ! 


— Xoolal, gis nga nag Yaama, dangaa éppal. Kii 
moos li ko dal doy na ko aw xas. Loo ko ci bëgg a 
qollilati ? 


— Ba mu agsi rekk ! 


49 


Kenn xamul ba tey, la Yaama wax Musaa 
Njaay, waaye toog nafu ay at, pénc moo toog ci 
dékk bi, xew-xew yii lañu fay waxtaane. 


Gan gu now, moom lañu lay jékk a nettali, nga 
yeemu ci Boroom bi. 


Ndax Musaa, li mu ne nemm, mel nib néew, 
tan yiy dajaloo, wef yi sam, népp naan ` < Moo lil 
lu ko jar ? Moo lii lu ko jar ? > 


Ba Allin agsee, ba ne ko péyy la woon ca siwo 
ba, dafa ne ñokket, taxaw as tuut, xaw a téréf mel 
ni ku ér. Népp yuuxu, ku nekk waaru ci Yalla. Xel 
yepp dem ci soxna Yaama ma ca Géejawaay. 
Dégg-dégg, am na mayu Yalla ! Kii kay yaay Absa 
dootu ko fatte. 


Fi Musaa taxaw, sanni na ngelaw loo xam ne, 
foo tollu di ca dégg, mel ni manq boobu nga 
jekkee-jekki bénn, mu peer. 


Ndox mi di rogolaat, joge ca ndo la, topp 
diggu ginnaaw gi di wacc, and ak waasintoor yeek 
desitu ceeb yi, mu jékkee-jékki, mel ni simb boobu 
ñu jat, ni wërëñ, dégmal kér Yaama, di séqi ay 
jeego yu dégér. 


Kale yu goor yi, jang ji ci koñ bi, jeeg ju ndaw ji, 
Depp topp ko di ydoxu, nii di tëgg, naa: 


50 


— Musaa, nit dees koy ormaal, Musaa, nanga ormaal 
jigéen ! 


Nale and ak woykat bi, wax ji jaxasoo, kenn 
déggatul kenn. Ku nekk di tudd wegeel, ñeel na 
doomu aadama bu mu doon, rawatina jigéen, ak 
néew dooleem, ak fonk gi ko Boroom bi fonk, ba def | 
ko muy waxandeem. 


Woy wa, la ca génoon a fés, mënees ko ràññee 
mooy ` 


— dama koy raay ba mu nelaw, bay yandoor sax, 
duma ko saaga... dama koy yërëm ! 


Mbaaw weeru ut 1998 


51 


Catalogue des publications 


Site internet ` www.osad-sn.com 
Tel. : (221) 825 39 10 ; port. 646 50 18, 77 608 0486, 70 106 
58 07 


Affichages pour environnement lettré dans les classes 
Abajada wolof (Alphabet) sur deux planches 70 x 50 
Carte du Sénégal avec noms des localités en wolof, en pulaar 
et en sereer, collectif. 


Manuels d’initiation a la structure grammaticale du wolof 
et du sereer (formation des formateurs) 


Eléments de grammaire sereer, 1995, 35 pages 


Précis de grammaire fonctionnelle de la langue wolof, 1999, 
152 p. 


Manuels didactiques pour l'apprentissage de la lecture et 
de l'écriture 


Njangum Wolof, syllabaire wolof, 1993, 32 p. 

À Cang a sereer, syllabaire sereer, 1993, 32 p. 

Yóbbalub Jängalekat bi Guide du maître en wolof, 1994, 28 p. 
A tat ale no o caajangin oxe, Guide du maître en sereer, 1995, 
27 p: 

Cahier d'écriture en wolof, 1995, 32 p. 

Mbindum baat yi ci wolof, dictionnaire orthographique de la 
langue wolof, illustré de proverbes, année 2000, 132 p. 


53 


Livres de lecture 


Téere dawal, livre de lecture courante avec illustrations, 1995, 
48 p. 

Ay du weesu baay dee na, recueil de nouvelles, 1996, 36 p. 
Jigéen Faayda, recueil de nouvelles en wolof, 1997, 64 p. 
Aawo bi, roman en wolof, 2ëme édition, 1999, 76 p. 

Toftalug Jigéen Faayda, suite recueil de nouvelles en wolof, 
1999, 72 p. 

Liggéeyu ndey añub doom, recueil de contes en wolof, 2001, 
64 p. 

Yari jamono, roman en wolof, 2001, 64 p. 

Janeer, roman en wolof, 2001, 64 p. 


Taaral ak ladab ci làmmiñu wolof, Esthétique et littérature de 
langue wolof, 2003, 64 p. 


Guy Njulli, piece de theatre en wolof, 2003, 160 p. 

Bokk Afrig, piece de theatre en wolof, 2004, 120 p. 

Pelu' Fela, recueil de poëmes en sereer, 2004, 72 p. 

Matt Fel Teeñ, recueil de contes en wolof, 2006 72 p. 

Ba jaar ganejee kaña, recueil de contes en wolof, 2006, 72 p. 


Livres de calcul 
Téere xayma lak 2, 1996, 52 pages. 


Taggantu ci xayma 1 ak 2, exercices de calcul pour le 
formateur, 1996, 32 p. 


54 


Manuels de vulgarisation sanitaire 


Ñakk yu mat gallaaj gu wóor, PEV en wolof, 1994, 24 p. 

Ñek teyu : teex booru, PEV en sereer, 1995, 24 p. 

Téere Wér, Carnets de santé français-wolof, 26 p. 

Safe o wod fo baal, Carnets de santé français-sereer, 26 p. 
Deftel Yeewtindorgel cellal yumma e biddo, Carnets de santé 
français-pulaar, 26 p. 

Sama doom dama koy nampal, l'allatement maternel en 
wolof, 1994, 16 p. 

Njiriiñ a numin, l'allaitement maternel en sereer : illustré 
couleurs, 1998, 20 p. 

Embub Jàmm, La maternité en wolof, 1994, 16 p. 

Bodatar Puubu, la maternité en sereer, 1998, 16 p. 

Lexique français-wolof de la santé, 1995, 80 p. 

Lekkug tànneef, manuel de nutrition en wolof, 60 p. 


| Education civique 
Ndeyu Atte Réewum Senegaal, La Constitution du Sénégal, 
1996, 88 p. 


Informatique 


Baatukaayu x@mtéef, lexique informatique français - anglais — 
wolof et wolof - français — anglais, 2002, 64 pages. 


55 


Nouveautes 


Mellentaan Koote ak ngatoom, conte en wolof, 2009, 28 p. 
Mbaam Aakimoo Il, roman en wolof, 2009, 180 p. 


Ci Kepparug xalima ak xel, recueil de poëmes en wolof, 2009, 
96 p. 


Yóbbalu ndaw, recueil de pensées wolof, 2009, 72 p. 


Ndeyu Atte Repibligu Senegaal, La Constitution de la 
République du Sénégal, du 22 janvier 2001, avec en annexe, 
la version originale en français, 2010, 126 p. 


56 


NOTE SUR L’ECRITURE’ 


Afin de faciliter la tache du lecteur non averti, nous avons 
etabli les corres-pondances phonétiques entre l'alphabet 
officiel du Sénégal et "alphabet latin. 


1. Les lettres suivantes ont la méme valeur phonétique que 
dans l'alphabet latin utilisé pour la langue française. 


a) Consonnes 


p - paaka : couteau 

b - bakkan : nez 

m - mar : avoir soif 

f- for : ramasser 

t- taw : pluie 

n - nelaw ` dormir 

S - est toujours prononcé sourd comme dans si et non 
sonore comme dans base, suuf : sol 

r - est toujours prononcé roulé, rafet : être joli 

| - lam : bracelet 

k - kër : maison 

g - est toujours prononcé occlusif comme dans gare et non 
constrictif comme dans page, garab : arbre 


` Extrait du Dictionnaire wolof-français, suivi d'un index français- 
wolof, par Arame Fal, Rosine Santos et Jean Léonce Doneux, Paris, 
Karthala, 1990, 342 pages. 


57 


b) Voyelles 


i - cin : marmite 
é - sér : pagne 


2. Les lettres suivantes empruntées à l'alphabet latin ont, 
dans l'alphabet officiel du Senegal, la valeur phonétique 
suivante : 


a) Consonnes 


c - approximativement ce qu'on entend en français dans 

tiens, caabi : clé 

j - approximativement ce qu'on entend en français dans 

dieu, jabar : épouse 

ñ - existe en français dans agneau, ñaw ` coudre 

x - approximativement ce qu'on entend en français dans 
chercher. Ce son existe en espagnol (jota) et en allemand 
(ach-laut), xalam : guitare 

q - n'existe pas en français, mais existe en arabe (garib 
« proche ») ñaq : sueur 
w - existe en français dans oui, woo : appeler 
n — on l'entend dans parking, naam ` mâchoire 


b) Voyelles 


a - ce son est plus fermé qu'un a français mais plus ouvert 
que ë, lal : lit 

à - C'est le son a du français, làkk : parler une langue 
étrangère 

e - son ë ou ë du français père, tête, set : être propre 

ë - son e du français comme dans demain, bët : oeil 


58 


á - voyelle nasale du français banc, sas ` être très chaud 
o - c'est le o ouvert de pomme, gor : abattre un arbre 

ó - c'est le o fermé de beau, chose, jóg : se lever 

u - son ou du français trou, bukki : hyène 


3) Les sons transcrits par une double lettre 


Les sons mp - mb - nt - nd - nc - nj - nk - ng - doivent 
être réalisés sans [e] initial en début de mot. 
mbér : champion 
ndab : récipient 
njaay : vente 
ngelaw : vent 
samp : planter un pieu 
bunt ` porte 
denc : garde 
tank : jambe 
Kong : être rouge 


Les doubles-voyelles transcrivent des voyelles longues, 
suuf : sol 

Les doubles-consonnes trenscrivent des consonnes fortes, 
bakkan : nez 


59 


Ràññeel bu baax 


a/e 


tay < cuire à la vapeur » / tey < le jour présent > 
Man fu may jële këriñ tey ba tay cere ji 


fay < abandonner le domicile conjugal > / fey 
<eteindre >, jabaram dafa fay / taal bi dafa fey 


Mbay < patronyme > / mbey < agriculture > 
Mbay Saar, mbey rekk la xam 


yab < faire preuve de familiarité > / yeb < charger > 
maamam la, moo tax mu yab ko / dafay yeb 
bagaasam 


ag < un y / ak < et, avec... > 


ag gaal la bégg nataal / ndey ak baay, waxtaan ak sa 
xarit 


% 


Bul bind : Bindal : 
mela mel ni, dafa meloon ni 
demna dem na, demoon na 


61 


Araf yi 


1. Araf yu góor <les consonnes>, nu tudde leen 
baatoodi, seen lim a ngi nii: 

b- bb- c- cc- d- dd- f- g- gg- j- jj- k- kk- l- Il- m- mm- mb-mp- 
n- nn- nc- nd- ng- nj- nk- nq- nt- ñ- ññ- n-nn-p- pp- q- r- rr- 
s- t- tt- w- ww- X- y- yy. 


Jàppal ne : 

q aajoowul a séexal ci mbind mi, waaye jikkoy 
baatoodi bu ñu séexal la yor, ndax du feeñ ci ndoortel baat 
te yit mën naa feggu à ci wàllu ndeyjoor ; 

f, s, x, deesu leen séexal, naka noonu ci mp, mb, 
nt, nd, nc, nj, nk, ng, nq, amul wenn araf wu ñu ciy séexal ; 

r barewul lees koy séexal, xanaa ci baat yu deme 
ni fërr, mërr, jérr, wërr, xërr, nerr... 


2. Araf yu jigeen yi «les voyelles», nu tudde leen 
baatal, seen lim a ngi nii : 
a- à- ã- aa- e- ee- é- ée- ë- ëe- j- il- O- OO- Ó- OO- u- uu. 


Jàppal ne à warul a wéet, faww mu am eraf wu ko féete 
wallu ndeyjoor te loolu mënul a nekk lu du! baatoodi bu ñu 
séexal (takk, fàllare, bàyyi), walla q nga xam ni jikkoy 
baatoodi bu ñu séexal la lamboo (lag, sagami), walla ñaari 
baatoodi yu dend (ànd, tumurànke). 


62 


Maaska yi 


Maaskay tëj ” «accent aigu» ci e, ee, 0 ak oo rekk 
la mën a tegu : é, ée, ó, 60. Bu ko ci am ci baatal yooyu 
moo gén a tëju bi ko amul : 


xel mu ñaw / xél yu gaaw 

genn garab/ génn réew mi 

door liggéey bi / door kaña gi. 

Maaskay tijji ` «accent grave» ci a rekk la mén a 
tegu, a bi ko am moo gén a ubbeeku bi ko amul, mel ni 
diggante : 

takk na jabar / matt maa ngiy takk 

njaay mi dafa lamb / lamb ja tas na 

and wi fey na/ and bi neex na. 


Lu waral boole -oon, tegale woon ? 


Ménees naa tontu ni lammifi wee ko defal boppam, ndak 
diggante -oon ak ndeyu baat, amul lenn lees ci mén a 
roof : dafa xalaatoon ni... 

Loolu nag dalul woon, ndax am na lu mén a jaar ci 
diggante bi : dafa defe ni woon, gisuma ko woon. 


Waaye nag bu la baat yii di how nax, rawoon na, 
tawoon na, ñówoon na.... dees koy boole ndax mbirum 
—oon la, moo fekksi raw, taw, fiów. 


63 


Damay boole, walla damay tegale ? 


leen 


Dees koy boole ak ak li ko jiitu, su fekkee ni dafa 
taxaw taxawaayu aji-jef ji, mu méngoo ak li ñu tudde sujet 
ci tubaab, te loolu mu ngiy xew ci : 


- santaane (impératif) : demleen 
- tere (prohibitif) : buleen dem 
- gàntal (négatif) : demuleen fa. 
Su génnee anam yii, dees koy ber 
- ñaanleen ko, mu may leen 
- joxuleen leen gëdda gi yell ci ñoom 


nanu - nañu 
Nanu (walla nañu) benn baat lees koy bind, su 
fekkee ni dafa taxaw taxawaayu aji-jëf ji, mu méngoo ak li 
ñu tudde sujet ci tubaab. 


- nanu fagaru — dem nanu fa 


Lu ko moy, ñaari baat lees war a bind : 
- goor gi dimbali na nu, kem kattanam 
- na nu góor gi dimbali 


64 


Leeb men naa weeru ci 
jamonoy tey te du tee mu 
abb tuuti ca yoon wa ko 
démb daan jaare. Li mu laaj 
rekk mooy feze ba doom 
‘aadama jéle ci njariñ luy 
ommat jéme ci Mbaax. 


Matt, Fel ak Teen won nanu nit ne ndekete | 
yoo waru leen a xeeb. Séex Aliyu Ndaw indi 
na ci léeb yii nettali bu reelu, waaye bu xoot 
ci wallu njangale. 


Le conte peut être moderne tout en 
empruntant le procédé du passé, si minime 
soit-il. L’essentiel est de permettre à l’homme 
dy trouver un chemin conduisant vers le 
Bien. Punaise, Puce et Pou montrent à l'être 
humain qu'il ne doit pas les mépriser. C’est à 
travers l’humour que Cheikh Aliou Ndao 
propose ces contes pleins d'enseignements. 


